

2 1 AUG 2003 



WIPO 



PCT 



r 



LYDVELDID ISLAND 



me<5 stadfestist ad medfylgjandi eru ritt afrit afgognum sem upphaflega voru 
rm hjd Einkaleyfastofunni vegna nedargreindrar eihkaleyfiswnsdknar. 

certify that the annexed is a true copy of the documents as originally 
filed with the Icelandic Patent Office in connection with the following 
patent {^plication. 



(21 ) Umsoknarniimer 

Patent application number 

(71) Umscekjandi 
Applicant(s) 



6490 



Skagiim hf. 



(22) Umsdknardags. 
Date of filing 



6^^002 



J>OCUMENT 



EinkaLb'faSidfan 

Reykjavik, 8. dgdst 2003 

Sigurlin Bjamey GisladoUir 
Patent Division 



BEST AVAILABLE COP 




64 9 0 ns^mM 



Adferd vid vinnslu og snyrtingu d afurd 

Taeknisvid 

Uppfinningin felur i s6r aflferS via vinnslu og snyrtingu di afurSum svo sem fiskflflkum. 

5 

Bakgrunnur 

A undanfomum drum hefur ^tt s6r stad stadug (^rbunarvinna via vinnslu & lirdvarum 
til matvaelavinnslu svo sem fiskafuraum. Mikil dhersia hefur veria loga & baetta 
n^tlngu og aukin gaeai vdru asamt |3v[ ad krofurtll afkasta og hagkvaemni vinnslu 
10 hafa veria f fyrirrOmi. 

t>ekkt tsekni og nOverandi taaki sem notua eru via vinnslu og roaflettingu d fiskfiakum 
valda skemmdum ^ vdru via roaflettingu og mea meaiiondlun. 

15 Aaferair, bunaaur og taeki til hreinsunar beinum f fiskflokum hafa veria f |3r6un & 
undanfomum drum og hefur einkum veria reynt aa greina, staasetja og fjarlasgja 
fiskbein mea adferaum sem byggjast & hd|3rduaum tolvubdnaai tii staasetningar og 
greiningar a fiskbelnum. I framhaldi hafa menn reynt aa fjarlaegja beinin mea 
hdit3r6uaum tdlvuvaeddum bunaai. 

20 

t»ess! taekni hefur einkum haft |>ann dkost aa bOnaaur til sUkrar vinnslu er mjog dyr \ 
notkun auk pess sem verulega hefur skort & dreiaanleika jDessara aaferaa og getu til 
aa skila viaeigandi Srangri. 

25 Almenn lysing 

Paa er markmia jaessarar uppfinningar aa koma fram mea adferd sem nota ma via 
vinnslu a afura, svo sem fiskflokum, sem eykur nj^ni og gaeai afuraa. t>aa er einnig 
markmia uppfinningarinnar aa gera vinnslu afuraa hagkvaemari og leysa vandamal 
via vinnslu afuraa a einfaldari og hagkvasmari hatt en aaur hefur l^ekkst. 

30 

Vlnnsla afurda svo sem fiskflaka fetst einkum i |Dvf aa fjarlaegja roa flaksins og 
beingara asamt pvl ad fjarlaegja agniia og litlitsgalla. A seinni stigum vinnslu er 
einkum um aa raeaa aa buta flak nidur I dskadar staerair og hluta sem henta \>e\m 
morkuaum sem veria er aa vinna voru tyrir. 

35 

Via vinnslu a fiskflokum er mikilvaegt ad fordast hnjask og varma |3ar sem hnjask a 
vdru veldur losi f afurd og |3ar med gaedaryrnun t^ar sem varan skadast f Qtliti og 



moguleikar d Sframhaldandl vinnslu minnka. 6a3skileg varma^hrif valda gaeaar^un 
|3ar sem geriar og Shrif ensrma valda vel Jjekktri r^mun f gaeaum voru. 

Via vinnslu d afura er einnig miWIvsegt a8 na sem bestri ni^nl via vinnsluna {>annig aa 
5 sem minnstur hluti vdrunnar fari f afekurd og iSrgang og aa sem staerstur hluti 
vorunnar fari f veremestu flokka afurea. 

t>essum markmieum naer uppfinningin mea vinnsluaafera sem Ij^st er h6r d eftir. 
10 Fomftysting 

Mea |3vl aa formfrysta roa og ysta lag v6ai svo sem fiskflaks er mSgulegt aa 
meahSndla vOruna An }pess aa skemma flakid mea hnjaski og tilheyrandl losi f 
■fiskholdl. 

15 Mea tjvl aa formfrysta vdru er SO. via aa snOggfrysta ysta yfirbora vdrunnar (aaa 
snoggt aa frystlngin naer ekki inn aa kjama vdrunnar en samtfmis veraur fomn 
vSrunnar stfft og jsannlg er komlst hjS Jivf aa rj-ra gaeai fiskholdsins mea 
hefabundinni frystingu. 

20 t>egar vara er fryst eins hratt og h6r er um aa raeda og hitastig f ysta lag! voru naer 
niaur aa -30 gr^aum Celsius verda fskristaliar \ vSrunnl |3aa smiiir aa gaeaarj'rnun af 
vOldum frystingar I ysta lag! vdrunnar eru minnihattar. 

jaetta er haegt aa framkvaema I firysti sem samelnar blastursfrystingu og 
25 snertifrystlngu eins og til daemis f fjSlbanda lausfrysti med fomnfrystireim Qr SIdropum 
en sifkir firystar geta fryst vdru pad sndggt ad f)essar krdfur s§u uppfyiitar. 

(aannig er liaegt ad mynda i^unnan firystan lijClp utan um fiskflak ^n laess aa frysta 
fiskholdia ad verulegu leltl. 

30 

Rodfletting 

( einu meglnatridi er uppfinningin fr^brugdln {lekktum adferdum ad t>vi leiti ad jjegar 
rod vdrunnar er fjariaegt er fjad rifid af stifu flaki, til daemis nedan fra, og med tiessari 
adferd er rodiS fjariaegt t)ess ad fiskhold skerlst burt fra flakinu eins og tiekkist vid 
35 jjekktar adferdir sem notast vid hnffa sem skera fisklioldid fira rodi og taka hluta 
holdsins med I leidinni. 



Um leifi og rodi5 er rifiS fird flakinu jDannig ad ekki er qarlaegt hold med f leidinni er 
Otlft flaksins jafnara og fallegra og gaedi flaksins meiri en vid hefdbundnar ad fer6ir. 
Samtfmis er nytni vinnslunnar aukin |3ar sem staerri hluti afurdanna verSur eftir & 
flakinu mida5 vi5 hefdbundnar afiferSir. 

5 

Beinhreinsun 

t>egar beingardur f fiskflaki er fjariasgfiur med heffibundnum adferdum er hluti 
flaksins skorinn burt umhverfis belnin og t^annig fer hluti afurdarinnar forgOrdum og 
verfiur ad Organgi sem oft er notafiur f verfilftinn vaming. 
10 |:>essi aukaafurd er hlutfallslega st6r hluti vid hefdbundna vinnslu fiskflaka. 



Ad einu veigamiklu meginatridi er adferdin sem her er lyst frabrugdin hefdbundnum 
adferdum ad leiti ad t)egar beinhreinsun ferfram eru beinin dregin (A Or formfrystu 
flakinu ad utanverdu rodmegin ^ar sem beinin eru ad hluta til frosin vid rodid S peim 
15 endum sem snijia ad rodinu. 



Sa hluti beinanna sem snj^r ad rodinu er med driitia hnuda d endum, |3essum endum 
ma |[kja vid tftuprjonshausa, og vid formfrystingu eins og lyst er h6r ad ofan frjfs 
rodid a flakinu ^n t^ess ad fiskholdid i flakinu midju frjdsi. 

20 

t>egar beinendarnir frjdsa vid rodid en flakid er ekki frosid inn vid kjarnann eru beinin 
iaus 1 fiskholdinu en frosin vid fiskrodid og fylgja l^annig rodinu og fjarlaegjast Cir 
fiskflakinu jpegar rodid er fjarlaegt. 

25 t>etta atridi veldur ad ekki er naudsynlegt ad skera fiskhold fra flakinu t^egar 
beinin eru fjarlasgd og |Dannig eykst nyting vid vinnsluna verutega. 

t^egar bein hafa verld fjarlaegd med {Dessum haetti er sa hluti fiskflaksins sem med 
hefdbundnum adferdum hefur verid fjarlaegdur, ennlDa til stadar a flakinu. t>ar med er 
30 mdgulegt ad skera flakid nidur ( verdmastar vorur a ^eim stad, par sem beingardurinn 
var idur, og t^annig opnast miklir moguleikar a ad na meiri verdmastum ur afurdinni. 
(sji mynd 2). 



35 



Sa hluti beinanna sem ekki fjarlaBgist med (Dessum hstti og er Ktill, er sidan 
fjarlaegdur med ad beita verkfaeri sem Ifkist tdngum t^annig ad s^ hluti fiskflaksins 
sem srvjft ad rodinu og sem inniheldur beingardinn er klemmdur og beinin dregin burt. 




Klemmunni er prjrst ad fiskholdinu og klemmunni lokafl og t>annig em beinin festast i 
klemmunni og beinin dregin burt. 

Adrar aSferdlr eru m5gulegar viSad fjariaBgja beinin svo sem biinadur sem notast via 
5 valsa, greiSur og klemmur (sji sffiar). 

t>au flok sem ekki liefur tekist ad fjarlaegja beinin fullkomlega fr& eru urn |3a6 bll 10% 
og nota n\& serstok tseki sem til eai i markadinum, svo sem beinskanna, til ad greina 
|3essi fl6k og sidan med sj^lfvirkum bCinadl eda handvirkt fjarlaegja pau frA og 
10 beinhreinsa sfdan sSrstaklega. 

Laakkad hitastig 

Ad einu megin atridi er uppfinningin frabrugdin |3ekklum adferdum ad J^vf leiti ad med 
|3vf ad formfrysta fiskflakid verdur hitastig vorunnar laegra f gegnum allt vinnsluferlid 
15 en vid hefdbundnar adferdir og |3ar med er komist hj^ vel t>ekktri gasdan^mun sem 
skapast af varma^hrifum d vdruna. 

t>annig eru gaedi afurdanna aukin mikid midad vid hefdbundnar adferdir. 
Minna los 

20 Ad odru meglnatridi er uppfinningin frabrugdin l^ekktum adferdum ad t>vf leiti ad med 
|3vl ad afurdin er stff vegna formfrystingar er audveldara ad skera voruna nidur \ 
dskadar staerdir og haegt er ad buta stasrri hluta vorunnar nidur \ verdmestu afurdirnar 
an iDess ad r^mun vegna loss se til stadar og nytni vinnslunnar verdur meiri. I^etta 
atridi er mikilvaegt I samanburdi vid [^ekktar adferdir |3ar sem los vegna 

25 medhdndlunar kemur f veg fyrir ad hasgt se ad buta voruna nidur ad oskum. 

Minna voicvatap 

Ad odru meginatridi er uppfinningin frabrugdin [Dekktum adferdum ad leiti ad vid 
pa6 ad formfrysta flakid er komid f veg fyrir vokvatap fra voru t>ar sem natturulegur 
30 safi flaksins pressast ur flakinu vid medhondlun med hefdbundnum adferdum. 

Mikilvaegt er ad stjorna vel formfrystingu vorunnar [Dannig ad varan frjosi hvorki of 
mlkid ne of Iftid en of litil formfrysting veldur erfidleikum vid ad fjarlaegja rodid og 
beinin og of mikil formfrysting veldur {dvi ad beinin er erfitt ad fjarlaegja med adferdinni 
35 sem lyst er her ad ofan. Best er ad mida formfrystinguna vid ad flakid frjdsi sem 
naest 1-2 mm inn I fiskholdid rodmegin. 




NakvaBm losing 

Nakvaem IJ^sIng d uppfinningunni fer h6r a eftir par sem einstekum atriaum og 
dhdidum er l^st n^nar. 

5 

Mynd 1 synir fiskflak med beingardi og ro6i 
Mynd 2 s]^nir fiskflak me5 asskilegum nidurskurdi 
10 Mynd 3 s^nir formfrystingu 
Mynd 4 s]^nir valsabOnaS 
Mynd 5 synir greiflubOnad 

15 

Mynd 6 s^nir bOnad sem klemmir bein fra rodlilid 

A mynd 1 er s^nt fiskflak sem ekki er bOia aa belnhrelnsa, 

20 A mynd 2 ma sja fiskflak 8 annarsvegar sem hefur verid beinlireinsad med 

liefabundinni aafera og hinsvegar flak 9 sem er beinhreinsad mea okkar nyju aafera. 
t>egar flak er hreinsaa mea hefabundinni aafera er svaeai 15 fjarlaegt fra flakinu og 
pa6 hefur mikil ahrif ^ t^aa hvernig haegt er aa skera flakia niaur i afurair f 
framhaldinu. t>egar buia er aa fjarlaegja svseai 15 er oftast nauasynlegt aa liluta 

25 flakia niaur i pa hluta sem hafa numerin 10 - 14 a mynd 2 og ^^annig nytist til daemis 
t>unnildia 11 ilia og bitann 12 er erfitt aa nota \ veramestu afurairnar sem eru 10, 13 
og 14. Jafnvel er erfitt aa na goau miajustykki 13 ef skuraurinn vegna beinanna naer 
langt inn \ flakia. t^essi skipting a flaki hefur mikil ahrif a hagkvaemni vinnslunnar. 

30 t»egar flak er beinhreinsaa mea nyju aaferainni samanber numer 9 a mynd 2 er 

mogulegt aa skera flakia niaur i bita sem nyta |Dunnildia i veramestu bitana l^annig aa 
nyja aaferain gefur moguleika a verameiri afuraum i vinnslunni |3ar sem stasrri hluti 
flaksins fer \ d^rustu afuraaflokkana en mea hefabundinni aafera. Samtfmis nytist 
svseai 15 a flakinu \ afurair og t)annig er nytnin mun meiri en vid hefabundnar 

35 aaferdir. 



Formfrysting 




A mynd 3 er s^nt hvemlg formfrysting vinnur. Vi6 formfrystingu mea n^^ju adferdinnl 
er notua sO aafertJ aa sameina bidstursfirystingu og snertifrystlngu. 

Flak 16 § mynd 3 er sett & feeribandareim i lausfrysti sem samanstendur af dropalaga 
^llengjum 18 og 19 og mynda [aessir dropar sl6ttan f!5t A efri hluta faBribandsins |3ar 
sem flakia er staasett. 

t^essar Sllengjur Ifkjast dropum laegar s6a er & endasnia peirra. I^eir eru lausir A 
endum taannlg aa jseir sniiast um lengdar^s sInn |)annig aa {)egar peir leggjast 
saman A efri hluta feeribandsins 18 mynda beir sl6ttan flat undir flakinu en tiegar f)eir 
eru a leia til baka 19 sniiast Jpeir Jiannlg aa bil verBur A mllli |3eirra og mjou endar 
tieirra visa niaur. 

bannig veraur greia leia fyrir lottstraum 24 sem kaelir dropana og laekkar hitastig 
^Isins t)annlg aa pegar beir sniiast aftur \ Iar6tta sieau eru |>eirtilbCinlrtll ad fjarlaegja 
varmaorku fr^ fiskflakinu hratt mea snertifrystlngu. Loftstraumurinn 22 sem lelkur um 
flakia ofan fr& og fr^ hlia 23 bidistursfrysta Jaanii liluta flaksins sem ekki liggur A 
Srrelminni og t>annig myndast (sunn frosin skel utan um flakia. 

taessi aafera via formfrystingu gerlr |3aa mogulegt aa frysta |3unna skel 17 A mynd 3 
utan um flakia sem |3annig veraur 6frosia innan f en hefabundnar aaferair vid 
lausfrystlngu eru mun lengur aa formfrysta fiskflok og med hefabundnum aafurdum 
via fomfrystlngu frystist flakia d^pra inn aa kjarna adur en fullnaegjandl frysting hefur 
^tt s6r staa I umrseddri |>unnu skel 17 utan um flakia. 

Beinhreinsun og roddrSttur 

Med daurnefndri fomfrystlngu hefur fiskflakia verie formfryst pannig aa 1-2 mm skel 
hefur myndast utan um flakia. laessi formfrysta skel gefur flakinu styrk sem gerir 
megulegt aa rifa roaia af flakinu ^n boss aa hluti af fiskholdinu fylgi mea roainu og 
drag! Or njtni vinnslunnar. 

A mynd 4 er s^nt hvemlg flak 34 sem veria er ad roSrifa dregst yfir valsa 35 og 36 
Ijannig aa roaia er dregia niaur af stifu flakinu 34 en rodia 33 fjarlsegist niaur A vid. 

t>aa kemur I Ij6s aa staerstur hluti beinanna i beingarainum 6 sem si^ndur er A mynd 
fylgir roainu og hrelnsast Or flakinu via roadrattinn. |Dar sem endar beinanna frjasa 
fastir via roaia via formfrystlnguna og fylgja roainu. 




Valsinn 35 sem sj'ndur er a mynd 4 er haegt a6 ijrtfaera eins og synt er ^ mynd 4 med 
vals sem er formaSur eins og valsahlutarnir 28 og 29 & mynd 4 s^^na. I^eir snOast um 
dsinn 32 og endamir ganga f sffellu aa og frdi hvor fidrum [aannlg ad valsendamir 
5 klemma |Danh hluta flaksins |3ar sem beingarSurinn er stadsettur 30 i^annig ad beinin 
losna betur fr^ flakinu og fylgja roSinu via roddr^ttinn. 

Haegt er ad fjariaegja pann hluta beinanna sem ekkl fjariaegjast sj^lfvirkt med roainu 
via roadrattinn mea greiau 37 eins og s^^nd er S mynd 5. 

10 

Greiauna forma lir tveimur hlutum sem snOast um as 38 og eru tennur 39 
fomiadar t»annig aa pear skarast saman a vfxl dn |>ess aatennumar rekist d hvora 
aara. I^egar flak mea belngarai 41 sn^r a6 greiaunni grfpur greiaan um beinin og 
holdia umhverfis beinin og beinin eru t^annig dregin Or flakinu. 

15 

t>etta er baeai iisegt aa framkvasma v6lvirkt mea sj^lfvirkum iiaetti og einnig er hasgt 
aa framkvaema |3essa aagera handvirkt mea gdaum drangri. 

Greiauna mS forma mea j^msum haetti svo sem aa hafa tennurnar fernlngslaga 
20 t^annig aa t^egar aa greiaan lokast skarast tennurnar og ef bilia a milli t^eirra er 
haft staenra en tennumar ma draga sinn hvom hluta greiaunnar f lengdarstefnu 
assins 38 a moti hvor oarum l)annig aa tennur greiaunnar klemmi beinin a milli sin. 

Handvirk klemma 

25 t^aa er einnig haegt aa ganga t>annig fr^ flakinu ad samtfmis mea flokun i flokunarvel 
er skorinn filpi 45 eins og s^nt er S mynd 6. t>essi flipi er skorinn I gegnum roaia 
orstutt inn \ fiskholdia umhverfis belngarainn. 

Flakia er sfaan formfryst eins og lyst er her aa framan og eftir roddrattinn er raema 
30 mea rodi fost vi8 flakia l>ar sem beinin eru. t>essa rodraemu sem er frosin via beinin 
ma sidan fjariaegja annad hvort handvirkt eda velvirkt med klemmubunadi eins og ly'st 
er her ad framan. 




Krafur 

1 . Adferd til vinnslu a fisk eda fiskflaki med |3ad a5 markmifii ad auka gaedi 
vinnslunnar vid rodfiettingu fisksins og ad Qarlasgja ad minnsta kosti hluta 

5 beingardinn, |3ar sem adferdin nasr til eftlrfarandi skrefa: 

- formfrysta fiskinn sem vinna skal f^annig ad naudsynlegri formfrystingu fyrir 
vinnsluna s§ ndid, og 

10 - rodfletta fiskinn eftir ad naudsynlegri formfrystingu er ndd, 

par sem fomifrysting er gerir \>a6 ad verkum ad vidfesta holdsins sem naest er rodinu 
er meiri en vidfesta mllli rodsins og holdsins sem gerir l^ad ad verkum ad vid 
fjariaegingu rodsins dregst ekkert hold med rodinu, og |Dar sem fomnfrysting er gerir 
15 einnig paQ ad verkum ad sd hluti af beingardi fisksins sem festist vid rodid er 
fjariaegdur vid rodfiettingu fisksins. 

2. Adferd til vinnslu d fiski samkvaemt krdfu 1 eda 2, |3ar sem eftiriiggjandi hluti 
beingardsins er Qarlasgdur handvirkt. 

20 

3. Adferd til vinnslu a fiski samkvaemt serhverri af adurnefndum krofum, |Dar sem 
formfrystingin naer til ad snoggfrysta ysta yfirbord vorunnar [Dannig ad frystingin n&\ 
ekki inn ad kjarna fisksins eda fiskflaksins. 

25 4. Adferd til vinnslu & fiski samkvaemt serhverri af adurnefndum krofum, par sem 
hradi formfrystingarinnar er slikur ad frystingin frystir 1-2 mm fjykkt ysta lag fisksins, 

5. Adferd til vinnslu a fiski samkvaemt serhverri af adurnefndum krofum, par sem 
hitastig ysta lagsins er laegra en -20°C, ^ medan kjarnahitastig fiskholdsins er yfir 0 

30 °C. 

6. Adferd til vinnslu a fiski samkvaemt krofu 1 eda 2, par sem laekkun a hitastigi 
flskflaks vid vinnslu skilar par med betri afurd vegna minni skada af voldum hitaahrifa 
svo sem drveruvaxtar og efnabreytinga vegna si<adlegra ensimbreytinga. 



35 



7. Aaferd til vinnslu & fiski samkvaemt s^rhverri af ^aurnefhdum krafum, |3ar sem 
formfrysting fiskflaks veldur laskkun & hitastigi via vinnslu og skilar |Dar mea betri aftira 
vegna minni skaaa af vdldum meahondlunar via vinnslu svo sem loss \ fiskflaki. 

5 8. Aafera til vinnslu d flski samkvaemt serhvenri af diaumefndum krafum, par sem 
formfrysting fiskflaksins veldur laekkun d hitastigi via vinnslu. 

9. Aafera til vinnslu a fiski samkvaemt serliverri af aaurnefhdum krofum, |Dar sem 
formfrystingin eykur mdguleika & niaurhlutun fiskflaksins f veramiklar afurdir. 

10 

10. Aafera til vinnslu d fiski samkvaemt serhverri af Saumefndum krafum, par sem 
formfrysting fiskflaks veldur minna vokvatapi afuraar via meahandlun og vinnslu. 

1 1 . BOnaaur til vinnslu & fiski mea |3aa aa markmiai aa auka gaeai vinnsluhnar, |3ar 
15 sem bOnaaurinn naer til: 

- kaelibCinaaar til aa formfrysta fiskinn, og 



- bOnaaar til aa verka fiskinn. 

20 



10 



Aarip 

Uppfinningin felur f s§r aSferfl viS vinnslu og snyrtingu ^ afurSum svo sem fisknakum 
jjar sem varan er formfryst sndgglega laannig afi |3unn skel utan urn v6ru erfrosin og 
eftirfarandi vinnsia d afurd ni^r s§r paQ istand v6runnar til a6 flariasgja rod og bein 
me6 meiri ni^ni en ddur heftir Ijekkst dsamt jsvl aS gaeei vdrunnar em meiii vegna 
minna loss og minna vfikvataps fr^ vSru en t>ekkist mefi hefdbundnum adferSum. 



Mynd 1 




Figure 1b 




Figure 2a 





Figure 2b 





Figure 3b 




Figure 4b 




Figure 5b 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

S^rijNES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



